BARAS 


Table of Contents 


Section |: Haiku 


Walang Pag-asa... 


Kahon....... 
Lumbay 
Kapalaran 
Pagal. ο. 
Pahimakas.... 
Lakbay sa Pangarap. 
Luha ng Tapang 
Poot......... 
Kaibigan... 
Panglaw... 


Section Il: Tanka 


Balatkayo l 


30 
Ako pa ba 3 
Paglisan BIG ç 
Dapit-hapon... 33 
Alapaap... 34 


Larawan.. 


Paghihin tay. 


Lagi “Hagi 


Section Ill: Haibun 


Pa itan. 
Kalapin 


Malamlam... 


KZ anui lo. 
aubos.. 


Balik-lanauu........................ 


HAIKU 


N17 


Haiku is a three-line traditional Japanese 
poem with seventeen syllables, written in a 
5/7/5 syllable count. 


ir 
EN 
(C LIWANAG 


NN 
XA 


N 

NAGING KANDILA 

NA SA GABING MADILIM, 
AKO'Y 'YONG ILAW. - 


-MAIRA 


NAWALANG 
GABI 


LUHA'Y TUMULO NA 
NAGTATANONG SA DILIM 
AMA, NASAAN KA? 


-BEBURURI 


ILANG SULYAP PA 
ANG DAPAT NA IBIGAY? 
NANG 'YONG MALAMAN 


-ARISSA 


PANANABIK 


SIKLAB NG PUSO 
SA PAG-ASAM NG YAKAP 
ORAS HUMINTO 


-KEESHI DONA 


PAGLISAN 


SA'YO'NG HIMLAYAN 
HIMUTOK KAULAYAW 
MABATA NAWA 


-MIKAERA 


ILUSYON 


SISIDLANG KRISTAL 
NG HUWAD NA AKALA, 
NABASAG NA NGA. 


-JOWANNA MEI 


TALAABAWAN 


BAWAT PAHINA 
TALA ANG ALA-ALA 
SAKIT AT SAYA 


-RANI 


BITMO 


| 


AS, 
- EN (i 


WA / “ ) £ 
ar Wa | 


|- a) 


GABING TAHIMIK 
ANG TIKTAK NG ORASA'Y 


TULAD NG PUSO. 


-NERISSA MEI 


WALANG PAG-ASA 


DI MAKA-BIGKAS 
PA'NO MAKAKATAKAS 
WALA NG LAKAS. 


-DONNA 


TUNAY NA IKAW 
SA DILIM, NAGLIWANAG 
LAYA'Y NATANAW 


-BEYA 


LUMBAY 


SABI DAW NILA 
MASAYA NGA UMIBIG 
EH PANO AKO? 


-KURISUCHAN JAO 


KAPALABAN 


PALAISIPAN 
BUKAS NG BAWAT ISA, 
TAGO SA DILIM. 


-MEARI JEN 


PAGAL 


GINHAWA'Y HANAP 
KATAWAN AY MAHAPLAY 
INIT, NAMATAY 


-NERIRIN N ` 


PAHIMAKAS 


AGWAT NG LUPA 
PINTIG NG PUSO'Y SAYO 
SAN' MAGTATAGPO? 


-RARUFU 


LAKBAY 
SA 
PANGABAP 


yo ISANG HANGARIN 
μή \ MUNDO SANA'Y UMAYON 
PUHON, PADAYON! 


-CHERIRIN 


LUHA NG TAPANG 


SA GITNA NG ULAN, 
LUHA NG INA'Y TAGLAY, 
LAKAS NG LOOB. 


-KYMJOI 


POOT 


ANG INIT NG SIKAT, 
SA BALAT KO'Y TUMATAGOS 
POOT, DI NAWAWALA 


-REJIN 


KAIBIGAN 


TAWA'T LUHA, SAMA 
SA HIRAP AT SAYA, 
NAROON 
TUNAY NA KAIBIGAN 


-REMERIN 


tam f PANGLAW 


GABING TAHIMIK 
PINTIG NG PUSO'Y TUGMA 
LAMIG BUMALIK 


-JEIDU 


TANKA 


an 


Tanka is a traditional Japanese poem that 
consists of 31 syllables in five lines with a 
specific syllabic pattern. 


20 


-MAIRA 


Natutulala't 
Nagngingiming damdamin, 
'la ng kabigin, 

Mata'y tila 'sang talon, 
Luhang dagat ang ipon. 


-BEBURURI 


Sa bawat hakbang 
Pag-asa'y lumilitaw, 
Bawat pag-akyat, 
Danas pait at hirap 
Tagumpay hinaharap 


uga 


-ARISSA 


“Yan ka na naman 
T'wing may bagong litrato'y 
'Yong ginuguhit 
Sobrang naguguluhan 
Sa 'yong nararamdaman 


23 


-KEESHI DONA 


Sa madilim na gabi 
Pagluha'y di matigil 
Pait ng ala-ala 
Nanunumbalik, 
Galit at kirot 


24 


Pilit na ngiti j 
Matamis na salita 

Tunay na anyo 

Lumilitaw sa dilim 

Nagbubunyag ng lihim 


Z 


SZ 


25 


* 


-JOWANNA MEI 


'Di maapuhap 
Aninipot sa dilim 
Naglahong kislap, 
Naiwa'y salamisim 
Hiling ko'y ililihim. 


ky 


-RANI 


Gabi, pahinga 
Pinikit na lang sana 
Isip, lumalim 
Naging isang estatwa 
Nanubig and mata 


27 


-NERISSA MEI 


S'vav mandirigma | 
Patuloy lumalaban 

Gyera sa buhay, 

Walang ibang sandata 
Kundi pagpapanata. 


28 


Kalmadong araw, 
Ligayang abot tanaw 
Ngunit sa gabi 
Maririnig ang hikbi 
Sigaw ng pusong sugat 


-DONNA 


Huli na nga ba? 
Binigkas kong salita 
Dalawang letra 
Sagot sa tanong niya 
Hinihintay sa iba. 


KURISUCHAN JAO 


Qko pa bal 


Ganito nga ba? 
Kay lungkot pag-iniwan? 
O sadyang ganyan, 

Pag alam mong masakit 
Di mo kayang bitawan 


ca 


AW 


-MEARI JEN 


Bigat ng vapak 
Nagdadalawang isip 
Lilisan na ba? 

O mananatili pa? 
Sa huli, lilisan na. 


32 


-NERIRIN 


Hampas ng alon 
Sa bato'y umuugong 
Langit ay kahel 
Nagpapahiwatig na 
Araw ay palubog na 


53 


Qlapadp... 


Sa pagsalubong ng araw 
Pagod na'y mapapawi 
Hanging malamig 
Alaalang matatamis 
Sa puso'y mananatili 


54 


-CHIRIREN 


lyong imahe 
Bakas ang ngiti't saya 
Sa isang iglap 
Kalakip ng mensahe 
Naiwa'y alaala. 


55 


Sa labi'y dumampi, 

Halik na puno ng pag-ibig, 
Damdamin nag-aapoy, 
Puso'y nag-aalab sa init, 
Sa sandaling ito, tayo'y isa 


56 


-REJIN 


-JEIDU 


Alonng dagat 
“Sang hikbi ng habagat 
Hapis bumalik 
Sa banaag ng buwan 
Diwa'y pagod at pagal 


-REMERIN 


Mga tinig ng alon 

At paghampas ng sa bato, 
Paghalik sa buhangin 
Ala-ala ko'y 

Bumalik ito 


-KYMIOY 


Sa dapithapon, 
ako'y naghihintay pa, 
yakap ng hangin, 
tila ba'y haplos mo na, 
babalik ka ba, sinta? 


agi tlagi 


-NORIEL 


Sa gabi tahimik, 
Kwentuhan ang gabay, 
Sa hapag handog 
Wagas na pagmamahal 
Pamilya'y aking lakas 


40 


HAIBUN 


N17 


Haibun is a prosimetric literary form 
originating in Japan, combining prose and 


haiku. 


41 


pagıtan 


-Maira 


Sa ilalim ng tahimik na gabi, nagtagpo ang mga 

ngiti. Puno ng pagmamahal ang mga mata, ngunit 

kanilang mga labi ay walang salitang mailabas na. 

Alam ang dahilan kung bakit hindi maaaring 

magsama, ngunit hindi nito kayang pigilan ang 

damdaming bumabalot sa kanila. Ang bawat sandali 

ay tila binibilanh, bawat oras ay pahiram lamang. 

Naglalakad sila sa tabing ilog, ang tubig ay tila 

sumasabay sa bawat usog. Alam ang bawat hakbang 

ay papalayo sa isa't isa, ngunit hindi magawang 

bumitaw sa bawat isa. Ang pagmamahalan ay parang 

isang lihim na sinisilong ng gabi, hindi magawang 

masilayan ng araw muli. Ang mga bituin ang 

kanilang saksi, ngunit wala magagawa upang pak 
baguhin baguhin ang kapalaran na ikinubli. » 


Pagdating ng umaga, kailangan magpaalam na. AS \ f 
Walang katiyakan kung kailan muling magtatagpo (| | 


(IBA J 
kanilang mga puso. Ang pagmamahal ay Y N 


mabanatiling buhay, kahit na sa distansya sila'y | 
hindi magtagumpay. | | 4 

J 
Buwan at araw A 
Naghahabulan, ngunit yd 


Hindi mag-abot. 


kahapon 


-Bebururi 


Kahapon, iniwan ko ang isang lumang lihim sa ilalim ng 
luma kong kama. Ang mga piraso ng nakaraan tila mga 
sirang salamin na naglalaro sa liwanag ng bagong araw. 
Ang bawat pag-akyat ng araw nagdadala ng sakit, ngunit 
nagdadala rin ng pag-asa. Sa bawat hakbang, ang mga 
alaala ng nakaraan ay unti-unting naglalaho sa mga anino 
ng umaga. 


Sa ilalim ng araw, 


sakit ng kahapon ay naglalaho 
bagong simula'y darating 


43 


` 


malamlam 


-Arissa 


Sa bawat pagtakatak ng orasan, tila ba isang 
pasiyenteng nakahimlay sa kama. Nakatulala, 
tinatamad bumangon, at ang utak ay pundi na. 
Ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot, 
umuusad. Habang ang sarili’y naipit na lang sa 
gitna, hindi alam kung ano ang ginagawa. Sa 
paglipas ng panibagong araw, hindi maiwasang 
magsisi at kamuhian ang sarili. Nasayang na 
naman ang isang araw na dapat sana may isang 
bagay na natamasa. Ngunit bakit hindi 
makakilos na tila ba paralisado, na kahit anong 
pilit, ayaw sumang-ayon ng katawan sa inuutos 
ng utak? Ah, ewan. Bahala na. “Yan na lang ang 
nasabi sa sarili. At sa pagpikit ng mga mata, ang 
ingay sa labas ay unti-unting humina, ang 
responsibilidad at problema ay kinalimutan na 
at hinayaan ang sariling maanod sa isang 
mundo na dala ay panandaliang saya. 


Wala nang kulay 


- 
=m j Tinakasan ng gana 
> 


Di ko na alam 


44 


katahımıkan 


-Keeshi Dona 


Tahimik siyang nakaupo sa sulok ng silid, ang kanyang mga mata ay 
naglalakbay sa mga tao sa paligid. Para siyang isang anino, unti- 
unting naglalaho. Maraming saloobin ang naglalaro sa kanyang 
isipan, mga ideya, pangarap at saloobin na hindi kailanman 
nabibigkas. Maraming ulap ang bumabalot sa kanyang puso, at bawat 
sulyap mula sa ibang tao ay tila nagiging hadlang sa kanyang 
kalayaan. Sa kanyang isipan, nais niyang magsalita at ipahayag ang 
kanyang mga nararamdaman, subalit ang takot sa paghusga ay 
nangingibabaw. Nanatili siyang tahimik, magmamasid at 
nagtatanong, ang mga salitang nabuo ay patuloy na humuhuni sa 
kanyang loob. Hanggang dumating ang pagkakataon na dumapo ang 
mga pangarap sa kanyang palad. Sa paglalakbay ng bawat araw, 
natutunan niyang ang tahimik na pagninilay ay isa ring paraan ng 
pakikipagsapalaran. 
Sa likod ng ngiti, 
Saloobin ay abala, 
Buwan ang saksi. 


45 


ala-ala 


-Mikaera 


Sa simo'y ng hangin, sa ilalim ng ulan. Saksi ang langit, kawalan ng 
pag-asa sayong huling hantungan. Hawak ang lapida, naglalakbay 
sa lupa ng kabaliwan, tinatahak ala-ala ng nakaraan. Unang 
pagsasama puno ng saya, bawat pagmulat ng mata, mula mong kay 
ganda aking nakikita. Ngunit tadhana’y mapaglaro, ligayay dagling 
naglaho. Buhos ng ulan sa maliwanag na langit. Sakit na walang 
lunas, kaylan magwawakas? Bakas ng hirap sayong mga 
mata,panalangin ako nalang sana. Ngalan moy nakaukit sa puso 
tuwina, di lang sa lapida. Nangangakong di magmamahal ng iba. 


Sayong lapida 
Ala-alay nagbalik 
Ikaw lang sinta 


46 


uyayı 


- fowanna Mei 


Ilang beses nang umikot ang kamay ng orasan, ngunit ang mga 
ingay sa paligid ay di pa rin magkamayaw. Yabag ng mga paa, 
balabag ng pinto, maging bawat patak ng tubig mula sa gripo 
ay rinig ko. Ang awit ng mga kuliglig ay tila wala ring wakas. 
Ito ay sinasabayan pa ng malalakas na tahol ng mga aso sa 
labas. Hindi na nagawang pumikit pa nitong dalawang talukap 
sapagkat kahit sampung minutong idlip ay mahirap. Sa gabing 


puno ng ingay, tanging ang'yong tinig ang “di ingay sa 


pandinig. 


Sa iyong himig, 
Kalmadong maiidlip 
Di mo man batid. 


47 


ıpınagkanulo 


-Rani 


Sa tahimik na silid na ito, tila ba ako lang ang naiingayan. 
Pangalang inuukit nang paulit-ulit sa likod ng kwaderno. 
Nakatitig sa papel, mahigpit ang kapit sa aking lapis. Nariyan 
ang mga matang nakamasid. Mga tinig na dumadagundong sa 
aking paligid. Maya-maya pa ay biglang lumapit, mga kamay at 
tahasang nanakit. Nag-unahan ang mga luhag kanina pa 
pinipigilan, kasabay ng tawanan ng ilang kabataan. “Bakit 
ganito?,” daing ng batang gusto lang ng kaibigan. Dahil sa luhang 
hindi mapigil, tinanong ako ng mga guro. Nanginginig na 
kinuwento. Akala ay may magbabago, ngumiti lamang sa away- 
bata na ito. 


Dito natuto 
Ang tiwala sa tao 
Biglang naglaho 


pagkaubos 


-Beya 


Amoy tsiko s'yang umuwi at wala sa 
sarili. Wasak na pinto at mas wasak na 
kamao, basag na baso at basag na puso. 
Maging ako ay tuliro at lito - hindi 
matalastas kung ako ba ang biktima o 
ang kontrabidang tumawag sa halimaw 
na kaharap ko. Hindi ang mabigat na 
dampi ng kamao niya ang nagmarka 
noong gabing iyon, ngunit ang mga 
banayad at pinong pananakit sa araw 
araw. Hindi ang kanyang pananaksak 
ang nagpasindak ngunit ang mga “di 
mabilang na kalmot na nagkunwaring 
mga halik. At sabi nila'y alak ang salarin 
pero bakit may iilang kahit umiikot na 
ang paningin dahil sa bote ng gin, ay 
nakuha pa rin akong “di paiyakin. Hindi 
ang basag na baso o ang basag na puso 
ang sanhi ng paghihirap. Ito ay 
patungkol sa isang taong patuloy na 
idinidiin ang huwad na katwiran upang 
ako'y saktan. 


Pagod na puso, 
Pag-asa na magbago, 


Sya nang naglaho. 
419 6 nagi 


Nagmasid ako sa 
kapaligiran, lumingon 


ako sa kaliwa't kanan. 


Sumimoy and hangin 
mula sa Silanganan, 
sinalubong ko ang mga 
mata nilang puno ng 


laman. May 
panghuhusga sa 


kanilang isipan, luha'y 
pumatak, ulan “di 
magtahan, bakit ang 
dali sa kanilang ako'y 
husgahan? 


Hindi nyo alam 


Aking pinagdaanan 
Huwag husgahan. 


50 


bangon 


-Kurisuchan Jao 


Sa silong ng umaga, ang mga sinag ng araw ay tila nag- 
aanyaya ng bagong pag-asa. Nasa gitna ng mga lumang 
sugat, natututo kang muling magtiwala. Ang bawat 
hakbang ay tila pagyapak sa bagong lupa, dumadaloy 
ang pag-ibig sa iyo mula sa mga sugat na dati'y 
nagdulot ng sakit. Sa bawat gising, natutunan mong 
yakapin ang bagong simula. Ang pag-ibig na natutunan 
mong lumikha muli ay tila bagong umaga, puno ng mga 
pangakong hindi mo pa natutupad. 


Sa paggising mo, 


Sa pangakong lumapit, 
Nagbabalik ang pag-ibig. 


5] 


pangarap 


-Meari fen 


Sa gitna ng paglalakbay para sa pangarap. Mayroong iba’t ibang 
sitwasyon, Mga hamon ng buhay. Minsan masaya, minsan 
malungkot, minsan nadarapa, minsan bumabangon. Madalas 
puro pagkabigo, pasakit at sakit. Tinanong ang sarili kung kaya 
ko pa ba o susuko na? Mga pangarap na pilit inaabot, paulit ulit 
na nagsusumikap, nagtitiis para sa pangarap. Sapagkat may isang 
dahilan para mag patuloy laban sa maraming dahilan para 
sumuko - pamilya, para sa pamilya ang pangarap. 


Ang pangarap ko'y 
Pamilya ang dahilan 
Sana matupad. 


D 


NATA! 


distansya 


-Neririn 


Sa langit na puno ng mga nagniningning na bituin ay 
nakatanghod. Maya't mayang hinahanap ang mga korteng iyong 
binabanggit. Pagkadaka’y, ang buwan na paminsan-minsan g 
nagkukubli sa likod ng mga ulap naman ang iyong ilalarawan. Sa 
bawat pagsulpot ng boses mo sa linya, labi ko'y nangingiti. Tila 
kasi nanghehele ang tinig mong sumasaliw sa mabining ihip ng 
hangin. Tila ako'y idinuduyan hanggang sa mga talukap ay 
bumagsak. At sa pagtulog, kasama ang pangako na, “Magkalayo 
man ang ating distansya, sa ilalim ng langit, tayo ay palaging iisa. 


Ang distansya, 


Sa ilalim ng langit 
Di alintana 


53 


dı maabot 


-Rarufu 


Kasing liwanag ng buwan ang aking nararamdaman. 
Ngunit kasing dilim naman ng gabing kalangitan ang 
pag-asang ikaw sana'y aking mahagkan. Ikaw sana ang 
aking lilim sa mga oras na dumarating ang malamig na 
takipsilim subalit para s aiyo isa lamang akong hamak 
na kulimlim na may pighataing kasama ng dilim. Isa 
kang bituin na para sa aking paningin ay ang 
pinakamingning ngunit napakahirap naming abutin. 
Hiling ko lang sana'y kuwento nati'y di? tumulad kila 
Sol at Luna na tila bang walang kasiguraduhan kung 
itinakdang pagsamahin o nakatadhana bang paglayuin. 
Hindi man ako dinggin ni bathalang nakati ngin, 
paulit-ulit pa rin kitang hihingin at hihilingin. 
Walang sawang sasambitin ang mga katagan “araw- 
araw pa rin kitang pipiliin kahit sa susunod na 
habangbuhay ikaw at ikaw pa rin”. Patuloy pa rin 
ako’y sayo'y aasa na sana'y sa mga panahong tayo ay 
puwede n asana ay pupuwede pa. 


Patak ng luha 
Pag-ibig na di patas 
Sakit ang dala 


54 


ANINO 


-Chiriren 


Malawak na mundo, aking binabagtas. Sa 
puntong ito'y tila naliligaw sapagkat daan ay di 
na matanaw. Binalot narin ng takot dahil sa 
narinig na dagundong ng kulog, sa ugong ng 
hangin,at kalampag ng mga bubong. Natatanaw 
ay tanging dilim sa paligid senyales na may unos. 
Subalit napawi aking pangamba pagkat 
naaaninag ko na ang lente nila. Sa bawat 
paghakbang, sa akin nakasunod sila. Sa mga 
tinig ng kanilang saya ay ang syang pagpunas ng 
luha sa aking mga mata. Dama kong ako'y ligtas 
kahit sa lupa^y lumagapak. 


Kinabukasan, 
Silay nakaalalay 
Oo, dama ko. 


55 


galit na dating 
pag-ibig 


-Rejin 


Ang hangin ay naglalabas ng tensyon, isang bagyo na pumapaibabaw sa 
katahimikan sa pagitan natin. Bawat salita, parang kidlat, tumatama ng 
lakas ng libu-libong hindi nasasabi na katotohanan. 

Mga tinik sa lupa 

Kung saan noon ay namumukadkad ang mga makulay na bulaklak 
Ngayon, alikabok na lang ang natitira 

Ang alaala ng tawanan ay nag-eecho sa walang laman na espasyo kung 
saan dati ay umiibig tayo. May halimuyak ng haplos na nananatili sa 
aking balat, isang multo ng init sa malamig na resulta. 

Ang amoy ng rosas 

Isang mapait ngunit matamis na paalala 

Ng mga bagay na nawala 

Ang galit, isang mapait na bunga, lumaki sa puno ng ating mga 
pinagkasunduang hindi natupad. Ito ay nagpuputik, isang sugat na 
hindi nagagaling. Ngunit sa ilalim ng galit, may mahinang ningas ng 
pag-ibig na nananatiling nagliliyab, isang namamatay na baga sa abo ng 


ating nakaraan. 


Isang nag-iisang baga ang kumikislap 
Sa dilim ng pagkadismaya 
Isang ningas ng pag-asa. 


56 


balık-tanaw 


- Feıdu 


Sa ilalim ng bubong ng kubo, tahimik akong nakikinig sa ritmo ng 
ulan. Bawat patak ay tila isang awit na nagkukwento ng mga lihim 
ng kalangitan. Ang amoy ng basing lupa ay nagdadala ng mga alaala 
ng kabataan, mga araw na ginugol sa pagtakbo sa ulan, malaya at 
walang alalahanin. Ang paggising nang maaga na puno ng sigla, ang 
pagtakbo sa palaruan na walang pag-aalala, at ang pag-abot ng mga 
pangarap na tila hindi malayo. Ang simpleng kasiyahan, tulad ng 
paglalaro ng taguan o pagbuo ng barkadahan, ay nagbibigay ng 
ligaya na ngayo'y isang malalim na alaala. Sa malayo, ang bundok ay 
balot ng ulap, tila natutulog sa ilalim ng malambot na kumot ng 
kalikasan. Ang mundo ay mukhang mas mabagal. Ang bawat saglit 
ay binabad sa lamig at kapayapaan habang inaalala ang panahon ng 
kabataan. 


Sarap balikan 
Saya ng kabataan 
S'yang kasiyahan 


Fourth-year Bachelor of Arts in English 
Language Studies students of Marinduque State 
University created and compiled their own Haiku, 
Tanka, and Haibun entitled Bakas in partial 
fulfillment to their course, Foreign Language 4. 
with the guidance of Dr. Randy T. Nobleza. 


PBAKAS” symbolizes the 
enduring marks left by human 
experiences, emotions, and 
thoughts that led to the 
composition of each piece in this 
book. Just as imprints reveal the 
passage of a person, these poetic 
forms offer glimpses into the 
poet's soul. They capture fleeting 
moments, profound feelings, and 
vivid imagery, leaving a lasting 
impression on the reader. 


Through ”BAKAS,” the writers 
invite readers to follow the trail of 
their thoughts and emotions and to 
delve into the depths of their own 
experiences. 


